
CAN SYLWEDDOL, 


Wedi ei ehymeryd o amrywiol ranau 
o’r Ysgrythyrau Santaidd, 

YK GOSOD ALLAN 

Ddedwyddwch y Nef. 


O moe hyírydyr olygfa 
Tn y deriwydd heirdd drigfana, 
Eydd cael gweled teulu Seion 
"Wedi gwisgo gynau gwynion. 

0 mor hardd fydd eu gwedd, 
O mor hardd fydd eu gwedd, 
Pawb yn canu byfh heb dewi, 
Mewn mor didrai o hedd. 


ynoyai. o’r 




Gwelir Moses a’i chwaer Miriam 
’Ehon.fu gynt yn chẁareu’r dympan. 
Wrth gofio’r waredigaeth hono 
Pan yn ffoi rhag byddin Pharo. 

O mor hardd, <fc’c. 

Pe fydd Lot fu yn jSodoma 

Wrin’n rnolno I-- 


Yno’n melus gofío ’jc boreu 
Pan ddaeth engyl gwlad goleuni 
Wrth arch Duwi gadw ei deulu. 
0 mor hardd, &c. 



ITe geir gweled plant caetliiwed 
Wedi derbyn gwir ymwared, 

A’r rbai welwyd gynt yn wylo 
’ISTawr a’p delyn rhwng eu dwyh 
0 mor hardd, &c. 


Ee fydd bechgyn caethglud Juda, 


ne| hynod 
l v iiewod. 


0 mor hardd, &c. 


Yno mae yr hen Sirrîeon 
Wedi croesi rhydiau’r afon, 

Ac mae’n dweyd yn mhlith y dyrfa, 
Dacw’r Glwr fu rhwng fy mreichia’. 
O mor hardd, &p. 


Mae yno dorf o’r hen ferthyron, 

Yno i gyd o dan y goron, 

Wedi myned yn ddihangol, 

’Nawr maent fry’n y Ddinas freiniol. 
0 mor hardd, &c. 


Ee fydd Joel a Jeremiah, 
Orasol weision y Jehofah, 
Yno’n canu heb ddim galar, 
Wedi eu cyrchu o bob carchar. 
O mor hardd, &c. 

Ni fydd yno un Goliah 
I warthruddo plant Jehofah, 
Nac un Ismael mwy i’w herlid, 
Oddi fewn i’r Ganaan hyfry|i. 

0 mor hardd, &e. 



3 


G-welir Ruth a’r hen Naomì 
Oddifewn i wlad goleuni, 

Esther, Lydia, Efa, Fhebi, 

Yn y nefoedd wen yn moli. 

0 mor hardd, &c. 

öwelir Sarah a Rebecah, 

Leah, Rahel, gyda Hannah, 

Miriam, Hilca, a Debera,— 

Hoff forwynion y Jehöfa. 

O mor hardd, &c t 

G-welir Elizabeth ac Ánna, 

Mair yn moli gyda Martha, 

A Mair Magdalen fycTd yno, 

A’r aur delyn rhwng eji dwylo. 

O mor hardd, &c., 

Mi ddych’mygaf yn y öânol, 

Weled Paul, yr hen apestol, 
lYûo’n codi gerllaw’r Cfidwad, fejtl 
I roi darlith ar ei guriîíu. 

O mor hardd, &c. 

Oolwg hardd fydd gwel’d y teulu— 
Rhai fu yn y liwch yn llechu, 

Wedi djfod trwy bob trallod; 

’Hawr mewn hedd ar wedd eu priod. 
O mor hardd, &c. 

Ee fydd swn caniadau seintiau 
Yn dadseinio’r eangderau, 

Pan yn rhoddi mawl i’r Duwdod, 

Am eu canu’n ngwaed y eymod. 

O mor hardd, &c. ^ 



i * 

I'e fjdd meibion hyna’r Duwdod, 
O mor syn mewn ŵrfawr syndod, 
Pán yn gwrando per ganiadau, 
Seion Duw ar ol ddd adrau. 

0 mor harddj&c. 

Pe fydd bechgyn a chwech aden, 
Yn y llu yn llon a liawen, 

"Wedi peidio a’u lìilynau, 

Ac yn gwrando tei,üu’r doniau. 

0 mor hardd^&c. 

Pe geir clywed saijn seraphiaid, 
A’r goleu-bur lân^erubiaid, 

Ond mwy melus a mwy hyfryd, 
Pyth fydd cân y vhai a olchwyd. 
0 mor hardd-; &c. 

’Bwyí yn erfyn gwelir fìnau 

Yn d<ii(fer^!ypg; dytfa. . ’ 

}. ij 4 * i* -ỳ': m% j ngu 

y,Xriô y’äihiith y óliwioí "deulu.' 

'Ö mor Êardu îyäd eu gwedd, 
O mor 'hardc, iỳdd eu gwedd,| 
Pawb yn canu byth heb dewi, 
Mewn mor didrai o hedd. 


BALA; ARGRAI'FWYB ÄÜ AR WERTII GAN H. EVAKS 



